ĠT 


ex 


Yesu Kristo 
yekka ye Mulokozi 


Alizaala omwana ow'obulenzi, n'omutuuma erinnya YESU: 
kubanga alirokola abantu be okuva mu bibi byabwe. 
MATEE 1:21 


Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, n'awaayo Omwana we 
evazaalibwa omu vekka, buli amukkiriza aleme okuzikirizibwa, 
naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. YOKAANA 3:16 


Yesu namugamba nti, “Nze kkubo, n'amazima n'obulamu: 
tewali ajja eri Kitaffe, wabula ku nze.” YOKAANA 14:6 


Era tewali bulokozi mu mulala yenna: kubanga tewali linnya 
eddala wansi w'eggulu eriweebwa abantu, İye tulina 
okulokolebwa. EBIKOLWA 4:12 


Kubanga nasooka kubawa bye nnafuna, nga Kristo bwe yafiirira 
ebibi bvaffe ng ebyawandiikibwa bwe biri; Era nti yaziikibwa, 
era n'azuukira ku lunaku olw'okusatu ng'ebyawandiikibwa bwe 
bigamba: 1 ABAKOLINSO 15:3-4 


Mu ye tufuna okununulibwa olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa 
ebibi, ng obugagga bw'ekisa kye bwe kiri; ABAEFESO 1:7 


WALIWO AMAZIMA ANA GYE TULINA OKUTEGEERA MU BUJJUVU: 
1. KATONDA AKWAGALA NNYO. 


AYAGALA OBEERA OBULAMU OBUTEGERAWO MU GGULU NAYE. 
Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, n awaayo Omwana we 
eyazaalibwa omu yekka, buli amukkiriza aleme okuzikirizibwa, naye 
abeere n obulamu obutaggwaawo. YOKAANA 3:16 


AYAGALA OBEERA OBULAMU OBUNGI ERA OBW'AMAkulu NAYE. 
Omubbi tajja, wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza: Nze nzize 
balyoke bafune obulamu n'okubutuna mu bungi. VOKAANA 10:10 


WADDE BINO, ABANTU BANGI TEBAFUNA OBULAMU BWAMAKULU ERA 
TEBAKAKAKANYA OBA BALINA OBULAMU BW'EBITAggwaawo KUBA... 


2. OMUSAJJA MWONOONYE. 


BONNA BYONOONYE. 

Kubanga bonna boonoonye, ne babulwa ekitiibwa kya Katonda; 
ABARUMI 3:23 

Kubanga okwagala ssente kye kikolo ky'ebibi byonna... 

1 TIMOSEWO 6:10 


EMPALA Y'EKIBI KWE KUFA. 
Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa... ABARUMI 6:23 


BAYIBULI ERAGIRA EBIKA BBIRI EBY'OKUFA: 


e OKUFA MU MUBIRI 
Era nga bwe kyalagirwa abantu okufa omulundi gumu, naye 
oluvannyuma Iw'ekvo omusango: ABEEBULAYI 9:27 


e OKUFA MU MWOYO OBA OKWAWULA KU KATONDA EMIREMBE MU 
GYEENYA 

Naye abatya, n abatakkiriza, n'ab'emizizo, n'abatemu, n'abalanzi, 

n 'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, balifuna omugabo 
gwabwe mu nnyanja eyaka omuliro n'ekibiriiti: kwe kufa okw'okubiri. 
OKUBIBULIRWA 21:8 


OMUNTU BWE BABA AWA EWA KATONDA OLW'EKIBI KYE, KIKI 
EKYOKUGONDERA EKIZIBU KINO? TUtera KULOWOOZA NTI EBINTU 
EBYOKUGONDEREZA BY'EBYO: EDDIINI, EMIRIMU EMIRUNGI, 
N'EMPIISA ENDUNGI. 


NAYE WALIWO EKITONGOLE KIMU KYOKKA OKUVA MU KATONDA. 
3. YESU KRISTO YE KKUBO YOKKA EY'OKUTUUKA MU GGULU. 
KINO KYE KIRANGO KYA KATONDA. 


Yesu namugamba nti, “Nze kkubo, n'amazima n'obulamu: tewali 
ajja eri Kitaffe, wabula ku nze.” VOKAANA 14:6 


YASAsula EKIBINZO KYONNA OLW'EBIBI BYAFFE. 

Kubanga ne Kristo yabonyaabonyezebwa omulundi gumu olw'ebibi, 
omutuukirivu olw'abatali batuukirivu, alyoke atuleete eri Katonda, nga 
tuttiowa mu mubiri, naye n'azuukizibwa Omwoyo: 1 PEETER 3:18 

Mu ye tufuna okununulibwa olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebibi, 
ng obugagga bw'ekisa kye bwe kiri; ABAEFESO 1:7 


ALINA EKISUUBIRO KYA OBULAMU. 

Akkiriza Omwana alina obulamu obutaggwaawo: n'oyo atakkiriza Mwana 
taliraba bulamu; naye obusungu bwa Katonda bumubeera ku ye. 
YOKAANA 3:36 

Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa; naye ekirabo kya Katonda bwe 
bulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama wafte. ABARUMI 6:23 


4. TWETAAGA OKUKKIRIZA MU YESU KRISTO OLWOKULOKOZE. 


OBUlokozi BWAFFE KUVA KU KISA KYA KATONDA NGA TUYITA 
MU KUKKIRIZA MU YESU KRISTO. 

Kubanga mulokolebwa olw'ekisa olw'okukkiriza; n'ekyo si kya 
mmwe: kirabo kya Katonda: Si kya bikolwa, omuntu aleme 
okwenyumiriza. ABAEFESO 2:8-9 


Kubanga buli anaakoowoola erinnya lya Mukama alirokolebwa. 
ABARUMI 10:13 


OKUSABA OKWENENE 


SABE KINO N'OKUKIRIZA: 

MUKAMA YESU, WEBALE NNYO OLW'ONJAGALA. NJATULO NTI 
NDI MWONOONVE ERA NSABE OKUSOnyiyibwa. MWEBALE 
OLW'OKUFA KU MUSAABA, KUZIIKKA, N'OKUZUUKIRA 
OKUSULA EBIBI BANGE BYONNNA. NKWESIGA NGA MUKAMA 
WAnge ERA OMUNTU WAnge. NKIKIRIZA EKIRABO KYO 

EKY OBULAMU OBW EMIRIMU ERA OBULAMU BWANGE 
NKWEWAYO. NVAMBA OKUGONDEREZA EBIRAGIRO BYO 
BYONNNA NE MBE NSIMBIRA MU MAASO GWO. AMEN. 


BW'OBA OWESIGA YESU KRISTO, BINO BINO BIKUTUSE: 


e KATI, OLINA OBULAMU OBUTAggwaawo NE KATONDA. 

Era kino kye kyayagala ky'oyo eyantuma, buli alaba Omwana 

n amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo: era ndimuzuukiza ku 
lunaku olw'enkomerero. YOKAANA 6:40 


e EBIBI BYO BYONNNA BISASUDDWA ERA BISOnyiyibwa. 

(EBYAYITA, EBIRIWO, EBYA MU MAASO) 

Naye omusajja ono bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi 
emirembe gyonna, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda; 
ABABULAYI 10:12 


e OLI MUTONDE MUMPYA MU MAASO GYA KATONDA. Y'ENTANDIKA V'OBULAMU 
BWO OBUPYA. 

Kale omuntu yenna bw'aba mu Kristo, aba kitonde kipya: eby'edda biweddewo; laba, 
ebintu byonna bifuuse bipya. 2 Abakkolinso 5:17 


e WAFUKA OMWANA WA KATONDA. 
Naye bonna abaamusembeza, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, abo 
abakkiriza erinnya lye: YOKAANA 1:12 


EMIRIMU EMIRUNGI SI NGERI GYETUTULOKOZE, WAABULA OBUKAKAFU OBA 
EKIBALA KY'OBULOKO BWAFFE. 

Kubanga tuli mirimu gye, twatondebwa mu Kristo Yesu, okukola ebikolwa ebirungi, 
Katonda bye yasooka okutegeka okutambulira mu byo. ABAEFESO 2:10 


KATONDA AKUWE OMUKISA! 


